Y DRYDEDD RHAN O 


DELUN Y CRISTION, 


JANE HUCHES 
PONTROBERT, 


AR '* MHSUR O,S- 


——— wu E— ' 


1 O f'enaid bendithia, moliana 

Bur enw'r Jehofah bob dydd ; 

Ath garodd a chariad tragwyddol, 
Fe'th brynodd fe'th rhoddodd yn rhydd. 

Fei gwelwyd mewn preseb yn gorwedd, 
Fei hoeliwyd rhwng lladron ar bren, 

Mae heddyw yn frenhin Caersalem ; 

î Hosa&nna! gogoniant! Amen. 


| 2 Wrth gofio hen goncwest calfaria, 
Mae fenaid yn llami yn llon, 
| Ŵ A rhinwedd y gwad » dywalltwyd, 
* Sy'n diffodd euogrwydd fy mron ; 
| " Mi welaf gyfiawnder yn gweni, 
Mi glywaf sancteiddrwydd ei hun, 
Mewn bloedd orfoledd us yn gwaeddi, 
Drigaredd o rhed at y dyn! 


FU a i 
dn AU es Y] 
"CL 27 Mo wl 
WR A DD” a 

! 








8A hithau o'r bryniau tragwyddol, 
Yn llamiii galfari draw ; 
A phardwn i enai dy lleidr, 
Ac adrau yr aeth yn ei llaw; 
Mor rhyfedd oedd gweled yr adyn, 
Oedd gyno ar ddibyn y tan ; « 
Ai wisgoedd yn wynach nar eira, 
Ai delyn”; mor uchel ei chan. 


































4 Yn rhinwedd anfeidrol yn m arw, 

Fu yno ar galfari fryn; 

Lle golchwyd ; lle canwyd y lleidr, 
Dof finnau yn berffaith a. gwyn, 

Mae myrdd o fyrddiynau yn bloeddio, 
Yn eon am goncwest y bryn; 

Mae uffern yn methu disdewi, 
Caniadau a mawl y rhai hyn. 





5B Rhaid nabod hawddgarwoh ei brenhin, 
'Tra'n teithio mewn anial is nen ; 
A phrofio rhinwedd y clwyfau, 





Ddioddefodd y meichiau ar bren; 
Mynd atto tu allan ir gwersill, 

I ddwyn ei?waradwydd gwiriw; 
A thrigo ngymdeithas dioddefaint, 

Hin ceidwad yn ddyn ac yn.dduw. 


6 Gwaith oariad y duwdod ei hunan, 
Fyn trefnu ffordd cymod ir byd ; 
Ar mab yn cymeryd dynoliaeth, 
A marw ar groesbren mown pryd ; 
A chodi ac esgyn ir nefoedd, 
I ddadlu ci aberth ai waed ; 
A gofyn maddeuant rheini, 
Fy yn rhoddi er ddeddfau dan draed, 





7 


10 


Anturia yn llwm a thruenus, 
At orsedd fawr radlawn y nef; 
Fe wrendy 'r Jehofah trugarog, 
Dy weddi d'ochenaid ath lef; 
Diosga dy fratiau cas bydron, 
Feth wisgi yngemwaith yr Oen ; 
Trwy hynny cei obaith am artre', 
Mewn dinas heb lygredd na phoen. 


O deulu 'r hen golled cyd genwch, 
Mae gobaith dihangfa trwy Grist; 
A threfn,i gael enill tragwyddol, 
Ar godwm hen Eden ardd drist: 
Wyr Angel na Oherub na Seraph, 
'Mo uchder y codiad mawr hwn 
Am hyny bechadur rhed atto, 
Paid oedi rhoi arno dy bwn. 


O bwrpas i godi pechadur, 
Daeth Iesu ir preseb ar groes, 
I dalu ein dyled aruthrol, 
Dioddefodd bob ingoedd aloes; 
Y truan a'r euog o gwrando! 
Pun oraufeddylit ti'n awr, 
Ai rhedeg am bardwn at Iesu, 
Ai soddi yn uffern ilawr. 


Bechadur ddirmygi di 'r cariad ? 
Ddangoswyd mewn gweithred mor fawr 
Y person anfeidrol ddyrchafwyd, 
I drengu rhwng nefoedd a llawr ; 
Fe ddygodd ein beichiau ofnadwy, 
Gan ruddfan heb rwgnach ir groes: 
O Edom daeth fyny 'n goncwerwr, 
Pwy bellach a draetha ei oes ? 











11 O enaid a gari di bechod ? 
Wrth edrych o Fethle'm ir gro6s, 
A gweled mab Duw yn dy natur, 
Yn diodde ^'r fath ingoedd a loes; 
Nes syni Seraphiaid goleuni, 
'R Angylion rhyfeddent pryd hyn; 
Wrth weled creawdwr y bydoedd, 
Yn trengu ar Galfari fryn. 


12 Wel tyred bechadur cyd redwn 
Yr awrhon i Galfari fryn, 
., I wrando ar ingoedd ein ceidwad ; 
Ai galon yn toddi yn llyn; 
'Dan felldit ofnadwy cyfiawnder, 
Yr oedd ei gyfyngder yn fawr ; 


“” ^Gogoniant mi glywa 'r Gorphenwyd! 


Yn adsein y nefoedd a'r llawr. 


13 Fesurodd neb ddyfnder yr afon 
Ond hwnw rhwng lladron ar bren ; 
Paid tithau a mentro iw hymchwydd 
Heb Iesu yn briod a phen; 
Try hyny'n llawenydd diddarfod, 
T oesoedd aneirif y gwlith ; 
Cei fantell a gorsedd a choron, 
Lychwynant, heneiddiant hwy byth. Ŵ 


